Ap gaattal ci teereep: 


Ap ténkk bu am solo 
Gi taari lislaam 


Kiko binnd 
Cheikh Abdurahmane Ibn Naasir Saadi 
(1307 -1376 ci gaaddaygi) 
Kiko jeema tégkk 
Djibril Diëye 


Ci turu Yaalla laay dore sama mbinnd mi, moom miy borom 
yërmënde gu yaatuwi te di yërém kuko soop. 


Mboolem xeet canntyi fieelna Yaalla, maa ngui julli aka fiaanal 
jaamm sunu Yonent Mouhammad aki ñoñam ak keepp kuko toopp ba 
bess pencc. 


Tere bi mi ngi aju ci leeral lenn ci taari diine bu mat te magg, di 
lislam bi nga xamne difa fesêl melokani Yalla vu kaweyi te sell ak 
saxal yonentuk Muhammad yaalla na Yaalla julli ci moom te doolliko 
jaam. 


Leeral naci né bookk ci ngéneelu xamle al leeral taaru lislaam: 


e Bookkna ci li gën ci li nitki di jox waxtoom; 


e Bookkna ci li Yaalla digle ci diko sant ci ay xeexalam vu 
limu yi; 

e Bookkna ci ne nuci nitki génee xoot ci xamxam gënkoo mu 
gëna dëgël ngëmëm; 

e Bookkna ci yoon yi gëna gaaw ci wessaare lislam ak toonntu 
yi lënnt yi ñukoy taxxal. 


Taari lislaam nak day feeñ ci mboleseeni njaggalem. 


Loolu nak dina fes ci lenn c1 ak misaal: 


Bi mtu 
Diine la bu laamboo saxal mbooleem li yonent vu jiituyi 
inndiwoone niko Yaalla waxe ci suratul baqara (laaya 136). 


Te loolu mooy reeni gëm Yaalla yi ñukoy jaamo ginnaaw bi 
ñukoci xame. Yi nga xamne dafay sellal ru di rafetaliy jikko. 


Naareel bi 
Mi ngi aju cine yoonal yi lislaam yoonal ginnaaw ngëm da ñoo 
am ay jeexit aki xarañ yu am solo. 


Seetlul lici julli ci seellal Yaalla, toroxlulko, tuddko lu bari, 
neekk gimu neekk leer ci dila soriloo lu bon, ak def gi ci booloo limuy 
sabap ci xamante ak jariñanete. 


Nga ñëw ci asaka, ci liciy fes cik tabe ak yaatu,ak sori ci 
ñulaysikkal, ak sante Yaalla ciy xewalam, ak wattu alalji ci luko 
néxél, ak feg ñi ñaakk ci loru, ak amup koolute ci kuutëluk Yaalla ci 
am amam, akup rafetal Jëme ci mbinndef vi. 


Bude koor moom taagatu bu am solo moo ci neekk, ci yar bakken 
bi ci mëna baayyi lu bari lumu taammoon ak taaggatko ci muñ; lool 
lepp tege ci bégg Yaalla ak toopp ko. 


Ku baayyi xel ci ajj dina seetlu alal gi ci nit di def, ak dekku ay 
cloono akiy jafe jafe ci tukki, leepp tege ci saakku ngêrmêde Yaalla ak 
teer ci palaas vu teedd yi ak toraxlu ci beenn ci neegam yi, ak 
jagleelko ay xeeti jaamu vu wute ak xamante ak jariftante bi diggante 
jullite ak lici neekk ciy njarif. 


Natteel bi 


Bookkna ci taari lislam yi, mooy sooññee gumu sooññee cik 
beennoo ak lici neekk ci njarifiu aadduna ak allaxira akup mucc ci lor. 


Te loolu lep tege ci dégg. Lambboo ak jaapp ci njanggaleem 


lislam. 


Neenteel bi 
Diine lislaam, diineep yërmêénde la ak barke ak rafetal akup sooññe ci 
jariñ nitñi. Loolu di Teen ci jéflante ak woote Jëme ci lu baax. 


Andak loolu muy tere lu wuute ak loolu, cip jéuflante ak faakkup 


worma. 


Juroomeel bi 
Diine lislaam, diineep xarañ la, ak ciosaan gi Yaalla binndee nit, 
diine bu xel nanggu, ak mbaax ak texe. 


Mu doon lu fess ci cosaani atteem ak seeni banxaas. 


Ak cip noseem, ba nooppi yewën ci beep jamono ak palas. Di 
jubale saasune ci li gëna baax; ci mbiri aadduna ak allaaxira. 


Ni maandu sax seede nañu matuk lislaam. 


Lii leepp di dooli jullit bi ngëm. 


Juroombenneel bi 


Ku seetlu ni lislaam tëre mbiru xare ci yoonu Yaalla, dina giss ne 
limu ci jublu moo aar lislaam ak jullit yi ci jalgatip noon vi ci ay 
axxam ay woote bimuy woote jéme ci mbaax. 


Wuteek beep jubluwaayup: xër cip moomeel wala dabiy 
baanneex; waye dafay dugg ci lumunul fiaakk. 


Doynaci firnde ci lii, mooy dunnduk Yonentbi (Yaalla na Yaalla 
julli ci moom te dooliko jaamm) akiy saabaam ak seeni noon. 


Batay itam, digle lu baax tere lu bon ci liy taxawu dunen la book 
ak diko saam. 


Juroomjfaareel bi 


Bookna ci taari lislaam, mooy lu jëm ci jéflante ci njédd ak njaay 
ak leble ak bookk ligeey ak leble. 


Toomb la boo xamne lislaam baayiwuko ginnaaw ndaxi njariftam 
vu kawé ci baaxal mbiru jullit yi ak seenup neekkin ci kaw suuf. 


Tekna ci ak aatte yu xarafi, te tere ci leepp luy inndi lor ci jëflante 
lu melni ribaa ak jalgat. 


Juroomiatteel bi 


Bookkna ci li géna fees ci taari lislaam, mooy daganal gumu 
daganal leepp lu teey te laap ci leek ak naan ak sol ak sêy. 


Mulaambboo Jeep lu jém ci baanneex bu dagan te teey. 


Juroomjfieenteel bi 


Bookna ci taar vu batay, mooy saam bi Yaalla saam mbooleem ax 
yi ci diggante mbinndeef yi ak mbooleem yiw ak rafetal ak maandu ak 
sori toon. 


Lu melni axiy waajur, ak doom, ak way jegefiaaleyi, ak 
dékkandoo yi, ak andandoo y1, ak ñiñu bookkak ligeey, ak diggante 
waay deeñanteyi. 


Mudi lu xel naanggu te bëgg ko ak di dox jëm ci. 
Fukkeel bi 
Mooy ni lislaam tërëlé leep lu jëm ci ndono. 


Mu tek ay nattukaay yu matale te maandu ci niñu wara seeddale 
ak ñi wara doonn. 


Fukkeel bi ak beenn 


Mooy li lislaam tërêl ci ay daan ak xeetale gumuko xeetale keem 
dayook jalgatigi. 


Leep jëm ci saam aaxi nit ñi ba ñu baña tooñ keenn wala ñuy 
jalgati ci alalam wala bakkenam wala deram wala njabootam. 


Fukkeel bi ak ñaar 


Bookna ci taari lislam yi mooy: dox diggante nit ki loott ci saytu 
alalam ak jëfëdikooko ci melokaan wu baax ngir mu baña loru wala 
loree. 


Niki dof wala xale bu matagul saytu ay mbiram. 


Fukkeel bi ak ñatt 


Mooy firnde yimu yoonalal boroom aax yi ngir ñuy jot ci aaxam 
ci jamonoom bi jaadu, ak mucc ci sikkisaakka. 


Mu bookk cik maandute gu fes. 


Fukkeel bi ak ñeentt 


Mooy li lislaam sooññee ci rafetal Jëmee ci mbiddeef yi; mu 
bookk ci liy jural jullitbi yool ak njeekk ci nitñi. 


Mudi luy inndi naataange ci jullit yi ak barke. 


Fukkeel bi ak juroom 
Ay ténkk yimu yoonal ngir aatte beep xulo, wa wutal geennukaay 
mbir yiy xew ci diggante nitñi, wala jox dégg keenn ci ñar ñiy 
wootewoo mbir. Mudi ay ténkk yu tege ci maadute akiy firnde. 


Fukkeel bi ak juroom beenn 
Mooy digle bi lislaam digle diisoo ak tagg gumu taagg fi gém ci 
sababuk seen mbooleem mbir yi dafa rege ci diisoo 


Mudi lu mbooleem boroom xel yi nanggu. 
Fukeel bi ak juroom iaar 


Mooy ne lislaam dafa dikk ngir yewenal leepp lu Jëm ci diine ak 
aadduna ak boole diggante luy baaxal ruu ak bakken. 


Muy ap digdoomu diggante aadduna ak allaaxira. 
Fukkeel bi ak juroom oatt 


Mooy li lislaam def ne xamxam ak diine ak kilifteef ak aatte ñuy 
ay mbir yuy dégêrélante di moottalante. Mootax mu joxko yitte bu fes. 


Fukkeel bi ak juroom fieent 
Dune lislaam laammboowul dara luy juuyoo ak xel bu mucc 
ayyib wala xamxam bu wer. 


Mu book ci mbir yi géna rëy yuy wane xarañup boroombi ay peeg 
gimu peeg leepp lumu bindd. 


Naarfukkeel bi 


Bookna ci taari lislaam yi mooy, doole gimu am ci beenale ay xol 
vu feewaloo ak far noonoo ci diggante nitefi. 


LS) 


Aandak pexe yu ban te wuute yuko noon yi de fexeel, suba ak 
ngoon, guddi ak béccak; ak seen kaattan vu ñi ciy def. 


Waye loolu terewul lislaam di dest baleegi. 


Muy wane ne lislaam dafa amup kaattan gune ci bitram boo 
xamne mooy ubbi xolyi ci ludul muy aajowoo jasi saasune. 


Naarfukkeel bi ak beenn 


Moo tégkk mbooleem li mmm ci ay toomb, te mooy: diine lislaam 
diine la bu taxaw ci: 


s < S S e S x < < 


< 


Ay passpass yu wer te am njarifi; 

Ay jikko yu teedd tey foot ruu ak bakken; 

Ay jéf yuy yewenal neekkin; 

Ay firnde ci leepp; 

Sori leepp luy jaamu ludul Yaalla ak aju ci mbinddeef; 
Seellalal Yaalla jaamu gi; 

Sori leep luy xarga fuufa; 

Leepp luy mbaax; 

Ban ak son leepp luy yaxute; 

Maandu ak sori tooñ ak xeet bumu mêéna doon; 
Sooññe ci faaggu leep luy yekkati nit Jëm ci mat. 


Lip ap tënkk rek la, waye Jubluwuñuci peeg. 


